Juhudi 


Ewe mvivu, nenda kwa chungu; uzitafakari njia 
zake upate hekima, Ambaye hana kiongozi, 
hana msimamizi, wala mtawala, Hutayarisha 
chakula chake wakati wa kiangazi, Hukusanya 
chakula chake wakati wa mavuno. Wewe mvivu, 
utalala hadi lini? utaamka lini kutoka usingizini? 
Bado lala kidogo, lala kidogo, kunja mikono 
yako kidogo ili ulale; Basi umaskini wako 
utakuja kama msafiri, na uhitaji wako kama mtu 
mwenye silaha. Mithali 6:6-11 


Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo; maana ndiko 
zitokako chemchemi za uzima. MITHALI 4:23 


Atendaye kazi kwa mkono mlegevu huwa maskini; Bali 
mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Kama siki kwenye 
meno, na kama moshi machoni, ndivyo alivyo mtu mvivu 
kwa wale wanaomtuma. MITHALI 10:4, 26 


Mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atatozwa 
ushuru. Mtu mvivu hapiki mawindo yake, bali mali ya mtu 
mwenye bidii ni ya thamani. MITHALI 12:24, 27 


Nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu; 
Mali iliyopatikana kwa ubatili itapungua, lakini yeye 
akusanyaye kwa kazi ataongezeka. MITHALI 13:4, 11 


Katika kila kazi kuna faida; Bali maneno ya midomo 
huleta uhitaji tu. MITHALI 14:23 


Njia ya mtu mvivu ni kama ua wa miiba; MITHALI 15:19 


Naye aliye mvivu katika kazi yake ni ndugu yake 
mharibifu mkuu. MITHALI 18:9 


Uvivu huleta usingizi mzito; na nafsi mvivu itateseka na 
njaa. Mtu mvivu huweka mkono wake kifuani mwake, 
wala hataki kuurudisha kinywani mwake tena. 

METHALI 19:15, 24 


Mtu mvivu hatalima kwa sababu ya baridi; kwa hiyo 
wakati wa mavuno ataomba, asipate kitu. Usipende 
usingizi, usije ukawa maskini; fungua macho yako nawe 
utashiba chakula. MITHALI 20:4, 13 


Mawazo ya wenye bidii huelekea kuwa na wingi tu; 

bali kila mwenye pupa ni kutaka tu. Tamaa yake mvivu 
humwua; kwa maana mikono yake inakataa kufanya kazi. 
Siku kutwa hutamani kwa pupa, lakini mwenye haki 
hutoa wala hanyimi. MITHALI 21:5, 25-26 


Mtu mvivu husema, Simba yuko nje, nitauawa katika njia 
kuu. Wamwona mtu mwenye bidii katika kazi yake? 
atasimama mbele ya wafalme; hatasimama mbele ya 
watu duni. METHALI 22:13, 29 


Nilipita karibu na shamba la mvivu, na shamba la 
mizabibu la mtu asiye na akili; Na tazama, yote yalikuwa 
yameota miiba, na viwavi vimeufunika uso wake, 

na ukuta wake wa mawe ulikuwa umebomoka. 

MITHALI 24:30-31 


Kama vile mlango unavyogeuka kwenye bawaba zake, 
ndivyo mtu mvivu anavyogeuka kitandani mwake. 
MITHALI 26:14 


Kwa maana hata tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno 
hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, asile. 
2 WATHESALONIKE 3:10 


Lo lote mkono wako utakalolipata kulifanya, ulifanye kwa 
nguvu zako; kwa maana hakuna kazi, wala shauri, wala 
maarifa, wala hekima, huko kuzimu uendako wewe. 
MHUBIRI 9:10 


Kwa uvivu mwingi jengo huharibika; na kwa uvivu wa 
mikono nyumba huanguka. MHUBIRI 10:18 


Aliyeiba asiibe tena, bali afadhali afanye bidii, akitenda 
kazi iliyo njema kwa mikono yake, apate kuwa na kitu 
cha kumgawia mhitaji. WAEFESO 4:28 


Msichukie kazi ngumu, wala shamba ambalo Aliye Juu 
ameamuru. MHUBIRI 7:15 


Mtu mvivu hufananishwa na jiwe chafu, na kila mtu 
atamzomea kwa fedheha yake. Mtu mvivu hufananishwa 
na uchafu wa jaa: kila mtu anayechukua atatikisa mkono 
wake. MHUBIRI 22:1-2 


Mtu asiposhikamana na kumcha Bwana, nyumba yake 
itabomolewa upesi. MHUBIRI 27:3 


Mwadhibu mwanao, na kumtia bidii, ili uasherati wake 
usiwe kosa kwako. MHUBIRI 30:13 


Mpeleke kazini, asiwe mvivu; kwa maana uvivu 
hufundisha mabaya mengi. MHUBIRI 33:27 


